Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLII Blg. 6 
Marso 21, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Kundenahin ang imperyalistang gerang 


agresyon sa Libya 


sang gerang agresyon laban sa bansang Libya 
Te inilunsad ng mga imperyalistang ka- 

pangyarihan. Walang pakundangan ang pag- 
yurak sa pambansang kasarinlan at karapatan ng 
mamamayan ng Libya na magpasya sa sarili nang 
isagawa ng US, France, United Kingdom at iba 
pang bansa ang pagpapaulan ng mga bomba sa 
syudad ng Benghazi nitong Marso 19 sa layuning 
pabagsakin ang rehimen ni Moammar Gadaffi. 

Ang pambobomba ay isinagawa matapos ila- 
bas ng UN Security Council ang resolusyon na 
pagbawalan ang paglipad sa himpapawid ng Li- 
bya. Binuo ang resolusyong iyon sa layuning had- 
langan ang gubyernong Gadaffi na gapiin ang ar- 
madong pag-aaklas ng ilang rebeldeng grupong 
suportado ng US. 

Sinimulan ang armadong pag-aaklas na ito no- 
ong kalagitnaan ng Pebrero. Sa suporta ng US, 
tinangkang sakyan ng mga armadong rebeldeng 
ito ang mga demokratikong kilos-protesta at ma- 
lalaking demonstrasyon sa North. 
Africa at Middle East at mag- | 
upat ng mga katulad na pagla- 
ban sa Libya. ra 


Matapos ang ilang YTT” 
linggo, nabigo ang mga G 
ito na ulitin sa Libya ang 
mga dambuhalang de- f 
monstrasyon noong Ene- IA 
ro at Pebrero sa Egypt ' 
at Tunisia 


na nagpa- [SIR 
bagsak sa >- PRA 
mga gu- Don 
byerno ro- H DO: 


N4 on. Kalau- 
ang 


WA i4 paglaban sa 


NG 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Operation Odyssey 


Dawn PAHINA 3 


Labanan ang rehimem- 
ng US-Aquino PAHINA 5 


gubyernong Gadaffi ay nalimita sa pag-aaklas ng 
maliliit na grupo ng mga armadong rebelde na na- 
ging madaling target ng kontra-opensiba ng mga 
pwersa ng gubyerno ni Gadaff. 

Matapos mapaatras ang mga armadong rebel- 
deng ito sa iilang kuta nito sa Benghazi, nagpas- 
ya ang US at ang mga imperyalistang bansa na 
tuwiran nang manghimasok at maglunsad ng ge- 
rang agresyon laban sa Libya. Sa unang larga ng 
imperyalistang gerang agresyon, nagpaulan ng 
daan-daang missile mula sa mga barkong pandig- 
ma na nakaistasyon sa Mediterranean Sea at nag- 
palipad ng mga jet fighter sa himpapawid ng Li- 
bya. 

Matagal nang nais ng US na pabagsakin ang 

gubyerno ni Gadaffi. Ang gubyer- 
Å nong ito ay isa sa iilang gubyer- 
no sa buong mundo na tumitin- 
dig para sa pambansang kasa- 
$4 rinlan at lumalaban sa impe- 
JA. ryalistang patakaran ng glo- 


j 


id 
po 


kasan ang paghahari ng gubyer- 


# 


sa pe. a nong Gadaffi. Lahat ng mga imperya- 


TA Al) listang bansa ay nakiisa at sumusupor- 
Nif ta sa gerang agresyon at nag-aambag sa 
armadong pagsalakay sa Libya. 
a Sa kabilang panig, ang pagkakaisang 
ito ng mga imperyalista ay tanda rin ng 
kawalan nila ng tiwala sa isa't isa. Nag-uu- 
nahan ang mga imperyalistang kapangyari- 
han sa pagpwesto ng sarili bilang nakaiim- 
pluwensyang kapangyarihan sa Libya saka- 
ling magtagumpay ang layunin ng kanilang 
gerang agresyon na pabagsakin ang gubyer- 
no ni Gadaffi. 


Ika-100 Araw ng 

Kababaihang 

Anakpawis, ginunita 
PAHINA 11 


Ang paglulunsad ng gerang agresyon sa 
Libya ay tanda ng patuloy na lumalalang 
krisis ng pandaigdigang sistemang kapita- 
lista. Ang tangkang pabagsakin ang gubyer- 
no ni Gadaffi ay bahagi ng imperyalistang 
layunin na pairalin sa buong mundo ang pa- 
takaran ng globalisasyong neoliberal. Im- 
bing layunin nito ang dambungin ang ya- 
mang langis ng Libya at bigyan ng buong 
laya ang mga monopolyo kapitalista na ma- 
muhunan at kontrolin ang pamilihan doon. 

Pinanghihimasukan ng US at iba pang 
mga imperyalistang kapangyarihan ang iba't 
ibang mga bansa na dumaranas ng pampuli- 
tikang kaguluhan sa layuning itayo sa mga 
bansang ito ang mga papet na gubyernong 
magpapatupad ng mga patakarang pabor sa 
mga imperyalista. 

Ang muling paglulunsad ng US ng ge- 
rang agresyon ay tiyak na pagbabayaran ng 
rehimeng Obama at ng iba pang imperyalis- 
tang kapangyarihan. Sa harap ng tuluy-tu- 
loy na mga kabiguan at malalaking kaswalti 
ng US sa di matapos-tapos na gerang agre- 
syon nito sa Afghanistan at Iraq, malawa- 
kan ang pagtutol ng mamamayang Amerika- 
no sa paglulunsad ng gerang panghihimasok 
sa Libya. 

Ang armadong agresyon ng mga imper- 
yalista sa Libya ay magpapaalab ng patriyo- 
tismo ng mamamayan ng Libya at magtutu- 
lak sa kanilang pakikibaka laban sa imper- 
yalismong US at pagtatanggol sa kanilang 
pambansang kasarinlan. 

Responsibilidad ng mamamayang Pilipi- 
no at lahat ng mamamayan ng daigdig na 
suportahan ang mamamayan ng Libya na la- 
banan ang armadong agresyon ng mga im- 
peryalista at ipagtanggol ang kanilang pam- 
bansang kasarinlan. AB 


ABAN 


Taon XLII Blg. 6 Marso 21, 2011 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: RH Bill 

angbayan@yahoo.com Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Nilalaman 


Editoryal: Kundenahin ang imperyalis- 
tang gerang agresyon sa Libya 1 
Armadong agresyon sa Libya mula 1980 2 
Operation Odyssey Dawn 

rehimeng Aquino, salot sa migrante 
Sakuna, humambalos sa Japan 

Labanan ang rehimeng Aquino at isulong 
ang digmang bayan 

Mga taktikal na opensiba 

7 armas, nakumpiska sa Samar 

9th IB, salot sa Leyte 

Pagpupugay kay Leonard Co 

Dumukot kay Jonas Burgos, tukoy na 10 
Lider-maralita, 
Araw ng Kababaihang Anakpawis 11 


Armadong agresyon ng US 
sa Libya mula dekada 1980 


A!? Libya ay 
isang bansa + 
North Africa. Sa hilaga ni- 
to ay ang Mediterranean 
Sea. Nasa silangan nito Ñ. . 
ang Egypt, sa timog silangan f : hy 
ang Sudan, sa timog ang pis AG 
Chad at Niger at sa kanlu- “ 
ran ang Algeria at Tunisia. 

Isa ito sa sampung pinaka- 
malalaking bansang nag-aangkat ng langis. Mula sa 
pagiging saklaw ng Ottoman Empire, ang teritoryong 
saklaw ng Libya ay sinakop ng kolonyalistang Italy 
noong 1911. Nang matalo ang Italy sa ikalawang dig- 
maang pandaigdig, nalipat ang Libya sa kontrol ng 
United Kingdom (saklaw ang prubinsya ng Tripolitania 
at Cyrenaica) at France (prubinsya ng Fezzan). 

Sa pamamagitan ng pakikialam ng mga imperya- 
lista, itinulak ang pagsasanib ng mga prubinsya ni- 
to tungo sa isang bansa noong 1950. Idineklara no- 
ong 1951 ang pagbubuo ng United Kingdom of Libya 
sa ilalim ng papet na haring Emir Idris Sanusi. Sa ila- 
lim ng kahariang ito, nabigyan ng karapatan na mag- 
tatag ng mga base militar ang UK at ang US. 

Noong 1956, binigyan ng hari ang mga dayuhang 
kumpanya ng mga konsesyon para maghukay ng la- 
ngis sa Libya. Di nagtagal, naging isa sa pinaka- 
malalaking eksporter ng langis ang Libya. Gayunpa- 
man, lahat ng ito ay nasa kontrol at pinakikinaba- 
ngan ng mga dayuhan. Lumalim nang lumalim ang 
hinanakit at galit ng mamamayan ng Libya at nag- 
udyok ito ng patriyotikong kilusan. 

Noong 1969, pinangunahan ni Col. Moammar 
Gadaffi ang isang kudeta ng mga upisyal ng militar 
at ibinagsak si haring Idris. Sa ilalim ni Gadaffi, iti- 
natag ang isang gubyernong 
nagdeklara ng “sosyalismo” at 
“estado ng masa.” Ipinag-utos 
ang pagsasabansa ng mga 
bangko at produksyon ng langis 
at pinalayas lahat ng mga da- 
yuhang tropa sa kanilang ban- 
sa. Gamit ang malaking yaman 
mula sa produksyon ng langis, 
naitatag ni Gadaffi ang isang 
populistang rehimen na nagbi- 
bigay ng mga katiyakang panli- 
punan sa mamamayan ng Libya. 
Gayunpaman, umiral din ang 
11 pag-aalburuto dahil sa mga na- 
12 kikitang pang-aabuso ng kapa- 
ngyarihan ng ilang mga nasa 
gubyerno. 


pinaslang 10 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


Ang bagong opensiba ng 
panghihimasok ng US ngayong 
Marso ang pinakahuli lamang sa 
marami nang pagtatangkang 
pabagsakin ang gubyernong 
Gadaffi sa nakaraan. Noong 
1982, ipinataw ng US ang em- 
bargo laban sa Libya. Noong 
1984, pinakana ng US ang 
tangkang asasinasyon kay Ga- 
daffi. Noong 1986, binomba ng 
US ang mga syudad ng Tripoli 
at Benghazi. 

Noong 1992, ginipit ng UN 
ang ekonomya ng Libya kapalit 
ng pagpapasuko ng mga Libyan 
na sangkot sa pagpapabagsak 
sa isang komersyal na eroplano 
noong 1987 sa Scotland. 

Tinupad ito ni Gadaffi noong 
1999 at sinundan pa ng pagtali- 
ma sa iba pang mga kundisyon 
ng UN, kabilang ang pagwasak 
sa ilang mga kagamitang pan- 
digma. Tuluyang inalis ng UN 
ang mga paghihigpit hanggang 
2004. Sa mga sumunod na taon 
ay patuloy na nagluwag ang 
ibang bansa sa pakikipagkala- 
kalan sa Libya. AB 


Operation Odyssey Dawn 


Gumana bombahin ng mga eroplanong pandigma ng France 


ang Benghazi, pangalawang 


pinakamalaking syudad sa Libya 


noong madaling araw ng Marso 20. Sinundan ito ng serye ng 
pambobomba ng mga barko de gera at submarino ng United 
Kingdom (UK) at US sa baybayin ng Libya. Umabot sa 110 Toma- 
hawk na misayl ang pinakawalan ng US at UK. Tinawag nilang 
Operation Odyssey Dawn ang pambobomba na nakatutok sa pag- 
pilay sa depensang panghimpapawid ng bansa. 


Ayon sa mga ulat mula sa 
Libya, maraming tangke, ero- 
plano at iba pang kagamitang 
militar ang nawasak sa pambo- 
bomba. Kasabay nito, 48 sibil- 
yan ang namatay at 150 ang 
nasugatan. 

Ilang libong mamamayan 
ang agad na nagtungo sa Bab 
al-Azizia, isa sa mga compound 
ni Gaddhafi na binomba ng US 
noong 1986 at sa pandaigdi- 
gang paliparan sa Tripoli para 
protektahan ang mga ito. 

Ang Operation Odyssey 
Dawn ang pinakamalaki nang 
imperyalistang gerang agresyon 
sa Middle East matapos ang dig- 
mang agresyon ng US sa Iraq 
noong 2003. Hindi ito kaiba sa 


mga digmang agresyon ng da- 
ting rehimeng Bush. 

Bilang tugon, nagbabala si 
Gadaffi ng paglulunsad ng “ma- 
habang digma” kung saan ga- 
gapiin ng mamamayang Libyan 
ang mga mananakop. Nanawag- 
an siyang mag-armas ang lahat 
ng mamamayang Libyan bilang 
paghahanda sa pagsalakay ng 
mga tropa ng US, UK at France 
sa kanilang bansa. 

Isinagawa ang pambobom- 
ba matapos magpasya ang UN 
Security Council na ipatupad 
ang “no-fly zone” o pagbaba- 
wal na lumipad sa himpapawid 
ng Libya. Hindi sinang-ayunan 
ng Russia at China ang paghi- 
higpit sa Libya. AB 


Rehimeng Aquino, salot 
sa migranteng manggagawa 


ariing binatikos ng Migrante-Middle East ang pinakahuling 
M desisyon ng rehimeng Aquino na ipaubaya sa mga migran- 

teng apektado ng krisis sa pulitika at sakuna sa iba't ibang 
dako ng daigdig ang gastos ng kanilang byahe pauwi sa Pilipinas. 
Tinawag na “boluntaryong repatriation” ang hakbang na ito. Anang 
Migrante, nagpapakita ito ng kawalang-interes ng rehimen na tiya- 
kin ang kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino, laluna sa mga 
panahon ng digmaan, matinding kaguluhang pampulitika at ka- 


lamidad. 

Dismayadong-dismayado ang 
mga migrante sa ganitong hak- 
bang ng rehimen. Duda silang 
ibubulsa lamang ng mga upisyal 
ng gubyerno ang $150,000 pon- 
dong inilaan ng Department of 
Foreign Affairs at P200 milyon 
mula sa Overseas Workers Welfa- 
re Administration para sa ebak- 
wasyon ng mga migrante sa 
Libya pa lamang. 

Sa loob ng ilang linggong 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


tuluy-tuloy na pag-aaklas ng 
mamamayan sa iba't ibang ba- 
hagi ng Middle East at North 
Africa, walang ginawa ang ca 
rehimeng Aquino para pag- #47 
handaan ang pag-atras ng į 
mga Pilipinong maaapek- 
tuhan doon. 

Sa Libya, kung saan 
nagsimula na ang digmang hẹ 
agresyon ng US, umaabot 
pa lamang sa 8,200 sa ti-| 


natayang 26,000 manggaga- 
wang Pilipino roon ang naiuwi 
sa bansa. Karamihan sa mga na- 
kauwi ay ginastusan ng kani- 
lang mga amo o di kayay 
umangkas sa mga libreng sakay 
ng ibang mga gubyerno. Ang hi- 
git na nakararami ay napipilitan 
manatili sa loob ng bansa o sa 
mga karatig-bansa sa kabila ng 
napakamapanganib na nilang 
sitwasyon. 

Kanya-kanya ang kilos ng 
mga migrante at wala silang ko- 
ordinasyon sa embahada or anu- 


GA RYT 
È - prL. EMBASIY 


mang sangay ng gubyerno para 
makatawid man lamang sila sa 
mas ligtas na mga karatig-bansa. 
Isang Pilipino na ang naiulat na 
napatay nang salakayin ng mga 
bandidong Libyan ang pinagta- 
trabahuan nitong oil rig. 

Sa Bahrain, pinayuhan la- 
mang ng rehimeng Aquino ang 
mga Pilipino na “maging mahi- 
nahon” sa gitna ng matitinding 
kilos-protesta roon. Umaabot sa 
32,000 Pilipino ang naiipit sa 
papalalang sitwasyong pampuli- 
tika roon. Walang inihapag na 
planong pangkagipitan ang em- 
bahada roon, at wala rin silang 
balak na ilikas ang mga mang- 
gagawang Pilipino. 

Ganito rin ang sitwasyon sa 
Yemen. Nakapailalim ngayon sa 
emergency rule ang bansa mata- 
pos salakayin ng mga tropa ng 
gubyerno ang mga kilos-protes- 
ta noong ikalawang linggo ng 
Marso. Sa kabila nito, walang 
anumang aksyong ginawa ang 
gubyerno ni Aquino, kahit ang 
paglalatag man lamang ng pla- 
nong pangkagipitan at pagtiti- 
yak sa linya ng komunikasyon sa 
mga Pilipinong naiipit doon. 
Walang embahada ang Pilipinas 
sa Yemen. 

Sa pinakahuling estadistika 
ng Philippine Overseas Employ- 
ment Administration, umaabot 
sa 2.26 milyon ang mga Pilipi- 
nong nagtatrabaho ngayon sa 
Middle East. Noong 2010, tina- 
tayang nagremit sila ng 51.47 
bilyon. 

Pag-uwi nila sa Pilipinas, la- 
long walang plano ang rehimeng 
Aquino para saluhin at buhayin 
sila at ang kanilang mga pamil- 
ya. Sa halip, ipinangangalan- 
dakan pa ng DFA na “temporar- 
yo” lamang ang mga sigalot sa 
Middle East at sa gayo'y libreng- 
libre silang bumalik doon mata- 
pos ang mga gulo at gera. 

Sa Japan, mariing kinundena 
ng mga nasalantang Pilipino ro- 
on ang kawalang plano at kainu- 
tilan ng mga upisyal ng rehi- 
meng Aquino. Isang linggo mata- 
pos ang lindol, 112 pa lamang sa 


4 


Dambuhalang 


mga sakuna, 


humambalos sa Japan 


at ang buong rebolusyonaryong kilusan sa mamamayan ng 


Tatang na nakikiramay ang Partido Komunista ng Pilipinas 


Japan na dumanas ng sunud-sunod na malalaking sakuna 


nitong nagdaang mga araw. 


Bandang alas-3 ng hapon 
noong Marso 11, niyanig ng 
isang napakalakas na lindol 
ang baybayin ng hilagang-si- 
langang Japan. Ang lindol na 
ito na may lakas na 9 sa 
Richter scale (sukatan ng la- 
kas ng lindol), isa sa pinaka- 
malalakas na pagyanig na na- 
itala sa kasaysayan. 

Sinundan ang lindol ng 
isang dambuhalang tsunami 
na humambalos sa Sendai. Ni- 
lunod at winasak ng halos 40 
talampakang mga alon ang 
buu-buong mga komunidad 
malapit sa dagat. Tinatayang 
umaabot 20,000 ang bilang 
ng mga namatay. Sa Minami- 
sanriku pa lamang, isa sa mga 
bayan ng 
Sendai na A 
nilunod ng 
tsunami, f 
tinatayang | 


tinatayang 4,000 Pilipino ang 
nailipat ng embahada roon sa 
mas ligtas na mga lugar. Kung 
hindi nag-ingay ang mga Pilipi- 
no roon, halos walang tulong na 
ibibigay sa kanila. Ang tanging 
ginawa ng mga upisyal ay “su- 
baybayan ang sitwasyon.” 
Isang halimbawa rito ang 
isang grupo ng mga estudyan- 
teng nakabase sa Sendai, lugar 
na nakaranas ng pinakamatin- 


residente nito ang namatay. 

Kabilang sa napinsala ng 
malakas na lindol at tsunami 
ang plantang nukleyar ng Fu- 
kushima-Daiichi. Nasira ang 
sistema nito ng pagpapala- 
mig na humantong sa pagsa- 
bog ng ilang reaktor na nag- 
resulta sa pagkalat ng mga 
partikulong radioactive sa 
himpapawid at kapaligiran. 
Ang mga partikulong ito ay 
kahalintulad ng materyales 
na ikinalat ng pagsabog ng 
bomba atomika na ikinama- 
tay ng daan-daan libo at nag- 
dulot ng malalalang sakit tu- 
lad ng kanser. 

Ipinag-utos na ang ebak- 
wasyon ng buong populasyon 
na nakatira malapit sa paligid 
ng plantang nukleyar. Ang 
pangambang kumalat ang mga 
partikulong ito at ang konta- 
minasyon ng tubig at pagkain 
ay nagdudulot ng matinding 
takot sa mamamayan. 

Tinatayang umaabot sa 

538 bilyon ang halaga ng 

mga nawasak na ari- 

N arian sa magkasunod 

na lindol, tsunami at 
` pagsabog ng plantang 
"nukleyar. ABI 


ding salanta bunga ng lindol at 
tsunami. Ayon sa salaysay ng 
naturang mga estudyante, agad 
silang humingi ng saklolo sa 
embahada ng Pilipinas pagka- 
tapos ng tsunami. Dumating 
ang mga upisyal ng embahada, 
pero wala silang anumang pla- 
no, kahit man lamang ang pag- 
lilipat sa kanila sa ibang lugar. 
Sa halip, ipinasa lamang sila sa 
mga kagawad ng midya. AB 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


Labanan ang rehimeng 
US-Aquino at isulong 
ang digmang bayan 


katatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Marso 29 ay 


N ng nalalapit na pagdiriwang ng ika-42 anibersaryo ng pagka- 


okasyon para ipagdiwang ng mamamayang Pilipino at ng 
mga rebolusyonaryong pwersa ang mga tagumpay ng BHB sa arma- 
dong pakikibaka nitong nagdaang taon. Pagkakataon din ito upang 
pagtibayin ang determinasyon ng mga Pulang mandirigma, rebo- 
lusyonaryong pwersa at mamamayan na biguin ang imbing pakana 
ng armadong kontra-rebolusyon na gapiin ang armadong rebolus- 


yon at mga pakikibakang masa. 


Nagkakamali ang rehimeng 
US-Aquino sa pag-aakala nitong 
tuluy-tuloy lamang itong maka- 
paghahari sa pamamagitan ng 
pagpapatupad ng mga pataka- 
ran at programang dikta ng im- 
peryalismong US at mga hung- 
kag na gimik habang hindi nito 
nilulutas ang saligang mga suli- 


raning pang-ekonomya, panli- 
punan at pampulitika. 
Ang ipinatutupad nitong 


mga programa ay mahigpit na 
umaayon sa patakaran ng neoli- 
beral na globalisasyon ng im- 
peryalismong US. Dinadala nito 
sa bagong antas ang programa 
ng denasyunalisasyon, deregula- 
syon, pribatisasyon at liberali- 
sasyon ng kalakalan at pamumu- 
hunan at nagdudulot ng ibayong 
pinsala sa ekonomya at kabu- 
hayan ng mamamayan. Wala 
itong maipagmalaki kundi ang 
pagbibigay-limos sa ilalim ng ti- 
naguriang Programang Pantawid 
Pamilyang Pilipino sa tangkang 
tabunan ang sigaw ng mamama- 
yan para sa lupa, trabaho, di- 
senteng sahod at mga 
. serbisyong 
3 panlipunan. 
p Mahig- 
pit na si- 
w nusu- 
` nod 
~n i 
Aqui- 
no ang te- 
roristang 
gera ng 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


US at ang US Counterinsurgency 
Guide sa binuo nitong Oplan Ba- 
yanihan (OPB). Itinutuloy la- 
mang ng OPB ang brutal na 
kampanyang panunupil sa ilalim 
ng Oplan Bantay Laya. Upang 
pagtakpan ang patuloy na mga 
paglabag sa mga karapatang-tao 
at mga pasistang krimen, ipi- 
nag-utos ni Aquino sa Armed 
Forces of the Philippines (AFP) 
ang paggamit ng mga demago- 
hikong islogan tulad ng “pagka- 
kamit ng kapaypaan” at “pagga- 
lang sa karapatang-tao.” 
Nagbubulag-bulagan ang re- 
himeng US-Aquino sa lumala- 
ganap na galit ng mamamayang 
Pilipino sa kabiguan nitong ipa- 
tupad ang pangako nitong pa- 
nagutin ang rehimeng Arroyo sa 
malalalang kaso ng korapsyon, 
mga pasistang krimen at pagla- 
bag sa karapatang-tao. Ang 
pagsirit ng presyo ng mga bili- 
hin at mga singilin, ang matarik 
na pagbagsak ng kabuhayan, at 
ang paglala ng kahirapan at ka- 
gutuman ay gumagatong sa 
nagbabagang galit ng mamama- 
yan at paghahangad nilang ma- 
kamit ang saligang pagbabago 
sa kanilang kalagayan. 
Lumulubha ang dinaranas na 
krisis ng naghaharing sistemang 
pampulitika. Sa tuwi-tuwina ay 
niyayanig nito ang paghahari ng 
rehimeng Aquino. Kabi-kabila 
ang pagputok ng mga banggaan 
at tunggalian ng mga nagririba- 
lang paksyon ng naghaharing 


uri. Sa kabilang panig, ang nai- 
ipong galit ng mamamayan ay 
sumisiklab-siklab sa kaliwa't ka- 
nang mga kilos-protesta. Di 
maglalaon ay hahantong ang 
mga ito sa mas malalaki pang 
pagkilos ng masa sa harap ng 
ipinakikita ni Aquino na kawa- 
lang malasakit sa interes at ka- 
pakanan nila. 

Mabilis na nalalantad ang 
korapsyon at kalupitan ng rehi- 
meng Aquino at ang anti-mama- 
mayan, antinasyunal at anti-de- 
mokratikong katangian nito. 
Ang matinding krisis ay nagtu- 
tulak sa mamamayan na luma- 
ban. 

Patuloy na lumalakas at lu- 
malawak ang rebolusyonaryong 
kilusang masa. Sa harap ng sit- 
wasyong ito, maaaring buuin ng 
mga rebolusyonaryong pwersa 
ang isang malapad na nagkakai- 
sang prente at iluwal ang isang 
malakas na kilusang masa na ka- 
yang maghiwalay at magpabag- 
sak sa rehimeng Aquino sa rela- 
tibong maigsing panahon. 

Ang patuloy na paglubha ng 
krisis ng naghaharing sistema 
ay lumilikha ng paborableng 
kundisyon para sa pagsusulong 
ng armadong rebolusyon at mga 
pakikibakang masa. Nasa kata- 
yuan ang Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) na magkamit ng 
malalaking pagsulong. Bawat 
isang yunit ng BHB ay dapat 
magkaroon ng tiyak na panahon 
para sa gawaing pangkombat at 
mga pagsasanay pulitiko-mili- 
tar. Magagawa ito kaalinsabay 
ng pagpapalakas ng mga lokal 
na sangay ng Partido at mga or- 
ganisasyong masa sa kanayunan 
at pagsusulong ng rebolusyong 
agraryo sa papalawak na saklaw. 

Ang panahon ng paghahari 
ng rehimeng Aquino ay panahon 
ng malaking pagsulong ng dig- 
mang bayan. Alinsunod sa pana- 
wagan ng PKP, nakatuon ang 
BHB at lahat ng rebolusyona- 
ryong pwersa sa pagtupad ng 
mga rekisito para isulong ang 
digmang bayan sa yugto ng es- 
tratehikong pagkapatas. AB 


Mk MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga taktikal na opensiba 
laban sa Oplan Bayanihan 


i bababa sa 11 elemento ng AFP ang napatay at 19 ang na- 
Die" sa mga aksyong militar ng Bagong Hukbong Bayan 

(BHB) sa iba't ibang rehiyon mula Pebrero hanggang Marso. 
Matingkad sa mga aksyong militar na ito ang pagparusa sa mga pu- 
sakal na tropang nagsisilbing protektor ng mapaminsalang mga 
kumpanya sa pagmimina at agribisnes. 


Sa Southern Mindanao. Bi- 
nigwasan ng Armando Duman- 
dan Command ng BHB sa Com- 
postela Valley ang mga tropa ng 
10th ID sa dalawang aksyong 
militar nitong Marso 11 at 13. 
Di bababa sa limang sundalo 
ang napatay, kabilang ang isang 
company commander, at 12 ang 
nasugatan. Ang mga sundalong 
naglulunsad ng operasyong 
kombat ay gumamit ng karatu- 
lang Peace and Development 
Operations sa ilalim ng Oplan 
Bayanihan. 

Malaking kaswalti ang nai- 
dulot ng BHB noong ala-una ng 
hapon ng Marso 11 nang pasa- 
bugan ng command-detonated 
land mine ang isang 40-kata- 
ong kolum ng kaaway sa Sityo 
Tan-awan, Barangay Malina- 
won, Mawab, Compostela Val- 
ley. Ang lugar ay saklaw ng pe- 
rimetro ng bagong-lipat na 
himpilan ng 10th ID. Kabilang 
sa mga napatay si 1Lt. Godofre- 
do Despojo Jr. 

Taliwas sa mga pahayag ng 
AFP, walang kaswalti 
sa hanay ng BHB. 

Dahil nangyari 
ang aksyong militar 1 
ng BHB nang napaka- 
lapit lamang sa hedkwar- 
ters ng 10th ID, sinabinilt. 15 
Col. Lyndon Paniza, kuman- 
der at tagapagsalita ng 72nd 
IB na iisa lamang daw ang kani- 
lang kaswalti. Subalit dalawang 
siksbay ang ipinadala ng ka- 
away sa Sityo Mahayahay, Bara- 
ngay Tuburan sa bayan din ng 
Mawab para kunin ang mga 
bangkay at sugatan. 


Dalawang araw matapos ito, 
isang sarhento ang napatay 
nang isnaypin ng BHB ang mga 
tropa ng 3rd Special Forces sa 
sentro ng Baragay Latiban, New 
Corella, Davao del Norte. 

Samantala, noong Pebrero 
25 ay pinarusahan ng mga par- 
tisano ng Magtanggol Roque 
Command ng BHB ang isang 
combat intelligence asset ng 
39th IB. Si Roldan MQuitua, 24, 
na pinarusahan sa Sta. Cruz, 
Davao del Sur ay hinahawakan 
ng isang Lieutenant Villegas ng 
39th IB. 

Pinapasok siya sa BHB no- 
ong huling bahagi ng 2008 ng 
kanyang handler para maniktik. 
Nang mapag-alaman ang tunay 
niyang pagkatao ay agad siyang 
tumiwalag. Isinumbong niya sa 
militar ang kinalalagyan at lakas 
ng BHB, at nagresulta ito sa da- 
lawang depensibong labanan, 
na napangibabawan ng Pulang 
hukbo dahil sa napapanahong 

pagpapaabot ng impor- 
masyon ng 
masa. 


Tuwing may operasyon ang 
39th IB ay aktibo si Quitua sa 
pananakot at panghaharas sa 
mga tagabaryo, laluna yaong tu- 
mututol sa Barangay Defense 
System. 

Sa Far South Mindanao. Di 
bababa sa anim na kaswalti ang 
idinulot ng milisyang bayan at 
mga Pulang mandirigma ng Mt. 
Alip Operations Command sa 
mga tropa ng AFP sa Davao del 
Sur at Columbio, Sultan Kudarat. 

Noong Marso 2, di bababa sa 
apat na sundalo ang tinamaan 
nang isnaypin ng BHB ang mga 
nag-ooperasyong tropa ng 27th 
IB sa Barangay Tagaytay, Mag- 
saysay, Davao del Sur. Matapos 
ang isang linggo, dalawa pang 
kaswalti ang idinulot ng BHB 
nang isnaypin nila ang mga na- 
nanalasang tropa ng 39th IB sa 
Barangay Colonsabak, Matanao, 
Davao del Sur. 

Ang mga tinarget na tropa 
ang gumugwardya sa mapamin- 
salang dambuhalang minahang 
Xstrata-SMI. 

Sa Northcentral Mindanao. 
Winasak ng Rexan Perez Com- 
mand ng BHB ang heavy equip- 
ment ng Dole Philippines at Su- 
mifru sa Malaybalay, Bukidnon 
noong Pebrero 26 at 28. Ang ak- 
syong pamarusa ay isinagawa 
dahil sa pang-aagaw ng mga 
kumpanyang ito sa lupa ng mga 
magsasaka, pagsasamantala nila 

sa mga manggagawa at pang- 
wawasak sa kalikasan. 
Noon na- 
mang Pebrero 
23, isang elemen- 
to ng CAFGU ang 
napatay at isa pa 
ang nasugatan sa 
operasyong haras- 
ment na inilunsad ng 
Ernesto “Boyboy” 

“ Roa Command ng 

BHB, mga alas-7 ng gabi sa 
Barangay Dao, San 

Dt Fernando, Bukidnon 
laban sa mga nag-oo- 


O 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


perasyong tropa ng 8th IB. 
Ang 8th IB ang protektor ng 
Eagle Mining Co., na labis na 
kinamumuhian ng mga Lumad 
sa lugar dahil sa pagwasak 
nito sa mga bundok, sapa at 
pinagkukunan ng tubig. 

Samantala, mariing pina- 
bulaanan ng BHB sa Negros 
na nasangkot ang mga man- 
dirigma nito sa isang mis- 
encounter noong Enero 28 sa 
Cambayobo, Calatrava, Ne- 
gros Occidental. Ang totoo, 
ani Ka Cecille Estrella, taga- 
pagsalita ng RPC, mga tropa 
ng AFP ang nasangkot sa na- 
turang misencounter, na iki- 
namatay ng di bababa sa 15 
sundalo. 

Bago ang misencounter, 
inambus ng mga Pulang man- 
dirigma ang isang grupo ng 
mga sumasalakay na sundalo. 
Limang sundalo ang napatay 
sa unang bwelo ng putukan. 
Isang Pulang mandirigma na- 
man ang namartir sa labanang 
ito. 

Mabilis na nakaatras ang 
BHB mula sa lugar na pinag- 
labanan at hindi na sila ina- 
butan ng mga ipinadalang re- 
imporsment ng kaaway. Dahil 
sa kanilang matinding takot 
na matambangan ng BHB, 
mga elemento mismo ng AFP, 
Division Reconnaissance Coy 
at PNP ang nagkaputukan. [EB 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


7 armas, nakumpiska ng BHB 
sa ambus sa Eastern Samar 


Eastern Samar (Sergio Lobina Command) ang nagpapatrulyang 


Jimer ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan- 


mga elemento ng 3rd Maneuver Platoon-Regional Mobile Group- 
PNP na lulan ng mga motorsiklo sa Brgy. Tangbo, Arteche noong 
ika-26 ng Pebrero, bandang alas-onse ng umaga. 


Agad na namatay si Police In- 
spector Al Llanza Tantiado at ma- 
lubhang nasugatan ang tatlo pa 
matapos pasabugan at paulanan 
sila ng mga bala ng mga Pulang 
mandirigma. Nakaligtas sa ambus 
si PO1 Portajada at agad niyang 
isinurender ang kanyang armas. 
Ligtas siyang pinauwi. Nakum- 
piska sa labanan ang tatlong rip- 
leng M16, isang ripleng M14, da- 
lawang kalibre .45 at isang .9mm 
na pistola, mga bala at iba pang 
gamit-militar. 

Ang nagpapatrulyang mga 
elemento ng PNP ay pauwi sa 
kanilang hedkwarters sa bayan 
ng Arteche mula sa baryo ng Ca- 
tumsan. Ang PNP-RMG ay akti- 
bong katuwang ng AFP sa paglu- 
lunsad ng combat at clearing 
operations sa malaking bahagi 
ng Northern at Eastern Samar sa 
ilalim ng Oplan Bayanihan ng 
kasalukuyang rehimen. 

Pinatutunayan sa mga na- 
kumpiskang datos mula sa mga 
elemento ng PNP-RMG ang akti- 


EDC, binalaan ng BHB-Nueva Ecija 


puna ng Provincial Operational Command ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) sa Nueva Ecija ang Energy Development 


Corporation (EDC) laban sa plantasyon nito sa lalawigan. Sa isang 
liham kay Paul Aquino, chief executive officer ng EDC at tiyo ni Be- 
nigno Aquino III, sinabi ng BHB sa Nueva Ecija na itigil na ng EDC 
ang proyekto nito sa Sityo Maluyon, Barangay Villarica sa bayan ng 


Pantabangan. 


Anang BHB, ang plantasyon 
ng EDC na sumasaklaw sa buong 
komunidad ng mga pamban- 
sang minorya at setler ay “lan- 
tarang anyo ng pagyurak sa ka- 
rapatan ng mga magsasaka sa 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


lupa at pagkakait sa kanila ng 
pantay na pakinabang sa likas- 
yaman.” 

Kasabwat ang reaksyunar- 
yong gubyerno sa pamamagitan 
ng National Irrigation Adminis- 


bo nilang papel sa pagtatayo ng 
mga monitoring-intelligence 
units/assets, checkpoints, quick 
reaction force at iba pang katu- 
lad na tipo bilang mahigpit na 
katuwang ng AFP sa counter-in- 
surgency operations. 

Tugon ang naturang ambus 
sa panawagan ng rehiyon na pa- 
igtingin at pataasin ang antas 
ng pakikidigmang gerilya at bi- 
guin ang Oplan Bayanihan ng 
kasalukuyang rehimen. Tugon 
din ito sa matagal nang hinihi- 
nging hustisya ng mamamayan 
ng Eastern Samar sa maraming 
kaso ng paglabag sa karapatang 
tao ng AFP at PNP-RMG. 

Higit sa lahat, pinatunayan 
ng matagumpay na taktikal na 
opensiba na sa gitna ng masin- 
sing operasyon ng kaaway sa 
mga hangganan ng Northern at 
Eastern Samar, naging matagum- 
pay ang ambus dahil sa mainit 
na suporta at pagtangkilik ng 
mamamayan ng Eastern Samar sa 
Bagong Hukbong Bayan. AB 


tration (NIA), nauna nang pina- 
giba ng EDC ang mga bahay ng 
mamamayan 
sa lugar at 


ipinagbawal pati ang mga kubong sinisi- 
lungan nila. Pwersahan silang inipon sa 
isang maliit na relocation site na napaka- 
layo sa kanilang mga lupaing binubung- 
kal na wala ring anumang ligal na garan- 
tiya na hindi uli sila mapapalayas sa lu- 
gar. Pinagbabantaan sila at tinatakot na 
sasampahan ng kung anu-anong kaso da- 
hil sa kanilang pagtutol. Garapalan ding 
idineklara ng EDC na pati ang mga bukid 
at iba pang napaunlad nang pusisyon ng 
mga magsasaka ay sasaklawin na rin ng 
pagpapatanim ng kumpanya. Instrumen- 
to ng EDC at NIA sa panggigipit ang 81st 
IB. 

Ngayon ay plano na namang angkinin 
ng EDC ang panibagong 100 ektarya ng 
lupain mula sa naunang 50 ektaryang na- 
tamnan na ng mga punongkahoy para sa 
komersyal at pribadong pakinabang. 

Katuwang ang militar, malaon nang 
ginigipit ng NIA ang mga residente sa lu- 
gar. Noong 2006 ay pinaslang ng mga 
berdugong tropa bg 48th IB si Rev. Pas- 
tor Andy Pawican, ang tumatayong lider 
ng mga magsasaka laban sa panggigipit 
at pagpapalayas ng NIA. 

Idinagdag ng BHB na bukod sa pag- 
kakait sa mamamayan ng karapatan sa 
lupa ay higit pang inaabuso ng EDC at pi- 
nagsasamantalahan ang mga manggaga- 
wa na tinipon nito sa ilalim ng Maluyon 
Indigenous Christian Farmers Association 
(MICFA). Napakalayo sa takdang mini- 
mum na arawang sahod ang ibinibigay 
ng EDC sa mga manggagawa at kung 
minsa'y inoobliga pa silang magtrabaho 
nang walang bayad. 

Sa bisa ng awtoridad ng Demokrati- 
kong Gubyernong Bayan ay inatasan ng 
BHB ang EDC na ibigay sa mga mangga- 
gawa ang karampatan nilang sahod. Ku- 
kwentahin ito mula sa unang araw na 
nagsimula itong magpatrabaho sa lugar. 

Pinayuhan ng BHB ang EDC na mag- 
paabot ng apela sa pamamagitan ng usa- 
pang pangkapayapaan kung nakahanda 
itong tumalima sa mga tuntunin at regu- 
lasyon ng Demokratikong Gubyernong 
Bayan. Kabilang sa kanilang mga obli- 
gasyon ang pagtitiyak pangunahin sa ka- 
pakanan ng mamamayan, pangangalaga 
sa kapaligiran at pambansang patrimon- 
ya, kumpensasyon sa mga abala at pin- 
sala, gayundin ang demokratikong kon- 
sultasyon at pahintulot ng mga komuni- 
dad na kagyat at direktang maaapektu- 
han ng operasyon ng EDC. [AB] 


8 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


19th IB: 


Berdugo ng Leyte 


konteksto ng pagpaslang ng 19th IB kina Leonardo 


Tense: ng Mt. Amandewin Command ang buong 


Co, isang bantog na Pilipinong botanist, at iba pa ni- 
yang kasamahan habang nananaliksik sa kagubatan ng 
Kananga, Leyte noong Nobyembre 15, 2010. Sa humigit- 
kumulang 15 minutong pagpapaulan sa kanila ng bala ng 
19th IB, napaslang sina Co, isang forest guard at isang 
magsasakang tumutulong sa kanyang pananaliksik. 


Para makapaghugas-ka- 
may sa kanilang krimen, 
sinabi ng 19th IB na sina 
Co at dalawa pang biktima 
ng karahasang militar ay 
napatay sa pakikipagpalit- 
an ng putok ng mga sun- 
dalo sa Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) at ang mga 
balang tumama sa kanila 
ay nagmula raw sa BHB. 

Pinabulaanan ito ng 
dalawang nakaligtas sa 
"Kananga Masaker". Anila, 
wala silang nakitang ibang 
tao sa lugar maliban sa 
militar. Ang kanilang mga 
kasangkapan para sa pana- 
naliksik ay napagkamalang 
mahahabang armas o aw- 
tomatikong riple na na- 
ging dahilan para paulaan 
sila ng bala ng mga sunda- 
long utak pulbura. 

Kinatigan ng isang task 
force ng Department of 
Justice ang pagsisinunga- 
ling ng militar. Ngunit hin- 
di ito tinanggap ng pamil- 
ya, kaibigan at mga kakila- 
la ng syentista. Nagsampa 
ang pamilyang Co ng ka- 
song murder laban sa pla- 
tun ng militar na sangkot 
sa masaker, kabilang ang 
kanilang kumander at pa- 
ngalawang kumander. Sa 
kasong kriminal na isinam- 
pa ng balo ni Leonardo Co 
na si Glenda at mga ma- 
gulang na sina Lian Sing 
Co at Emelina Co, tinukoy 


nila ang ilan sa 38 upisyal 
at tauhang sangkot sa Ka- 
nanga Masaker na sina 1Lt. 
Ronald Odchimar, 2Lt. Ca- 
meron Perez, Cpl. Roger 
Mores, Pfc. Albert Belmon- 
te, Pfc. Gil Guimerey, Pfc. 
Alex Apostol, Pfc. William 
Bulic at 28 iba pa. 

Nitong Pebrero, nagpa- 
labas ng pahayag ang Mt. 
Amandewin Command 
(BHB-Leyte) tungkol sa 
masaker. Anito, kating-ka- 
ti na ang mga daliri ng 
mga elemento ng 19th IB 
na pumisil ng gatilyo dahil 
isa't kalahating buwan ba- 
go ang masaker ay inam- 
bus sila ng Mt. Amandewin 
Command habang nag-oo- 
perasyon sa Barangay 
Salvacion sa kalapit na ba- 
yan ng Albuera. Pitong 
sundalo ang napatay at 
dalawa ang nasugatan sa 
mga sagupaang ito. Kaya 
naman nang makita ng 
19th IB ang grupo nina Co 
sa kagubatan ng Kananga 
ay agad nila itong pinapu- 
tukan nang walang pagti- 
yak kung sino ang kani- 
lang tinatarget. 

Sa kabila ng mariing 
mga pagbatikos sa masa- 
ker sa Kananga, hindi nag- 
lubay ang 19th IB sa pana- 
nalasa sa mga sibilyan sa 
mga bayan ng Kananga, 
Carigara, Capoocan, Or- 
moc, Albuera, Baybay, Bu- 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


rauen at Jaro, lahat sa Leyte. Sinaklaw 
ng kanilang mga operasyon kahit ang 
tigil-putukan noong Disyembre. Noong 
Disyembre 14, inambus sila ng BHB sa 
pagitan ng Barangay Tigbaw at Bara- 
ngay Candigahob sa Carigara, kung sa- 
an sampung sundalo ang napatay at 
lima ang nasugatan. Tulad ng nangya- 
ri sa naunang ambus, itinago ng 19th 
IB sa midya ang laki ng kanilang mga 
kaswalti. 

Hinikayat ng Mt. Amandewin Com- 
mand ang iba't ibang sektor na supor- 
tahan ang pakikibaka para sa kataru- 
ngan ng mga biktima ng masaker sa 
Kananga at sa iba pang biktima ng 
paglabag ng 19th IB sa karapatang- 
tao. Anito, dapat matapos na ang pa- 
nahon ng walang patumanggang pag- 
labag ng 19th IB sa karapatang-tao. 
Dapat imbestigahan ang lahat ng pag- 
labag nito sa International Humanita- 
rian Law, at dapat buwagin ang batal- 
yon dahil sa lansakang paglabag nito 
sa mga alituntunin ng digma. AB 


"Sierra Madre Trek" 


Isang pagpupugay 
kay Leonard Co 


h ng mga kamag-anak, ka- 
ibigan at mga tagapagtanggol ng 
kalikasan ang kabundukan ng Sierra 
Madre bilang pagpupugay sa makaba- 
yang syentistang si Leonardo Co. Ang 
paglalakbay ay inorganisa ni Darwin 
Flores, bayaw ng yumaong syentista. 
Magkakaroon ng dalawang bahagi 
ang "Sierra Madre Trek: 1) Reconnais- 
sance trek mula Marso 23 hanggang 
Abril 11--na lalahukan ng mga kasapi 
ng Universtity of the Philippines-Ba- 
guio Mountaineers; 2) Paglalakbay ng 
isang 30-kataong grupo mula Abril 18- 
23. Inaasahang maraming mga moun- 
taineer at mga maka-kalikasan ang la- 
lahok dito. Magtatapos ang "Sierra 
Madre Trek" sa pagkalat sa mga abo ni 
Co sa 16-ektaryang Forest Dynamics 
Ploy sa Barangay Villarobles, sa Pala- 
nan, Isabela kung saan matagal si- 
yang naglagi dahil sa kanyang pana- 
naliksik hinggil sa mga halamang ga- 
mot. [AB] 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Lider-maralita, pinaslang 


JE lider maralita ang pinatay sa lunsod ng Navotas ng 
pinaniniwalaang mga armadong ahente ng estado. Si 
Antonio “Nono” Homo, 47, ay campaign officer ng Nagka- 
kaisang Samahan sa Kadiwa, isang lokal na tsapter ng Ka- 
lipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY) sa Navotas. 
Residente siya ng San Roque Village sa Kadiwa, Navotas 
City . 

Dakong alas-8:40 ng gabi noong Marso 16 nang malapi- 
tang barilin sa ulo si Homo, gamit ang isang .45 pistola. 

Mariing kinundena ng KADAMAY ang pagpaslang kay 
Homo. Ayon sa KADAMAY, isa si Homo sa mga namumuno 
sa mga pagkilos laban sa demolisyon sa lugar. Katunayan, 
kabilang siya sa mga nagsampa ng kaso laban sa meyor ng 
Navotas na si John Ray Tiangco at City Engineering Office 
ng lunsod kaugnay sa iligal na demolisyon na nagsimula 
pa noong Marso 3. 

Nanawagan ang KADAMAY na patuloy na depensahan 
ng mga maralita ang kanilang trabaho, kabuhayan at mga 
tirahan. AB 


Upisyal-militar, sangkot 
sa pagdukot kay Jonas Burgos 


Po ng Commission on Human Rights (CHR) ang 
isang upisyal ng AFP sa pagdukot sa aktibistang si Jo- 
nas Burgos. Si Burgos ay dinukot sa isang kainan sa Ever 
Gotesco Mall sa Commonwealth Avenue, Quezon City no- 
ong Abril 2007. Sa ginawa noong imbestigasyon, napag- 
alaman na ang plaka ng isa sa mga ginamit na sasakyan 
sa pagdukot kay Burgos ay nagmula sa 

isang kumpiskadong sasakyang nasa 
pangangalaga ng 56th IB. 

Ayon kay Deputy Jose Manuel 
Mamaug ng CHR, kinilala ng isang 
testigo si 1Lt. Harry Baliaga Jr. bi- 
lang isa sa mga armadong taong du- 
mukot kay Burgos. Si Baliaga ay na- 
katalaga noong panahong iyon sa 
56th IB. Ang yunit-militar na ito ay 
nakapailalim sa 7th Infantry Division na pinamumunuan 
noon ng berdugong si Gen. Jovito Palparan. 

Malaking tulong sa imbestigasyon ng CHR ang testi- 
monya ni Jeffrey Cabintoy na nagtatrabaho noon sa 
restawran kung saan dinampot si Burgos at ni Edmond Dag- 
uman, isang dating sundalo na nagsilbi sa ilalim ni Baliaga 
sa 56th IB. Inirekomenda ng CHR sa Korte Suprema na ga- 
waran ng writ of amparo si Gng. Edita Burgos, ina ng bikti- 
ma at iutos kay Baliaga na ilitaw si Burgos. Bahagi rin ng 
rekomendasyon ang pagsasampa ng kasong kidnap- 
ping/enforced disappearance/arbitrary detention kay Baliaga 
bilang isa sa mga pangunahing akusado dahil sa kanyang 
direktang partisipasyon sa pagdukot kay Burgos. AB 


Sa ika-100 Internasyunal na Araw 


ng Kababaihang Anakpawis 


Kainutilan ng rehimeng 
US-Aquino, binatikos 


ika-100 Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis noong 


[iem kababaihang Pilipino ang nakiisa sa pagdiriwang ng 


Marso 8. Bilang paggunita sa araw na ito, nagmartsa ang kaba- 
baihan sa harap ng Malacañang at iba't ibang sentrong bayan para 
igiit ang kanilang karapatan para sa serbisyong pangkalusugan at la- 
ban sa nagtataasang presyo ng mga serbisyo at bilihin. 


Sa pangunguna ng GABRIELA 
at mga progresibong organisas- 
yon, inihambing nila ang unang 
siyam na buwan ng bagong luk- 
lok na rehimeng Aquino sa pag- 
bubuntis ng kainutilan. Sa kani- 
lang pahayag, iniluluwal nila sa 
araw na iyon ang kanilang dis- 
gusto laban sa makadayuhan at 
kontra-mamamayang bagong re- 
himen. 

Kabilang sa mga binatikos 
ng GABRIELA ang mga progra- 
ma ng rehimeng Aquino katulad 


ng Public-Private Partnership 
(PPP) na walang iba kundi pag- 
sunod sa iskema ng pribatisa- 
syon at denasyunalisasyon ng 
imperyalismong US. Binatikos 
din nila ang conditional cash 
transfer (CCT) na walang tunay 
na makikinabang maliban sa 
mga upisyal ng gubyerno na ku- 
mukurakot sa pondo nito. Na- 
nawagan din silang isabatas 
ang Comprehensive Repro- 
ductive Health Bill na ipinanu- 
kala ng Gabriela Women's Party 


RH Bill: Para sa kalusugan 


ng kababaihan 


B” para sa kalusugan ng kababaihan, hindi sa pagkontrol ng 
populasyon. Ito ang tugon ng Gabriela Women's Party (GWP) sa 
kritisismo at maitim na propaganda ng simbahang Katoliko at iba 
pang konserbatibong sektor sa inihain nitong Comprehensive Re- 
productive Health (RH) Bill sa Kongreso. 


10 


Ayon sa GWP, hindi 
lamang nakapokus ang pa- 
nukala sa pagbibigay sa 
kababaihan ng karapatang 
pumili ng pamamaraan pa- 
ra maiwasan ang di plana- 
dong pagbubuntis, kundi 
sa karapatan nila sa mga 
serbisyong pangkalusugan 
sa pangkalahatan. Hindi 
ipinagkakaila ng GWP na 
bahagi ng panukala ang 
birth control, pero ito ay 
isa lamang sa mahabang 
listahan ng mga hakbang 
na dapat tiyakin ng estado 
para pangalagaan ang ka- 
lusugan ng kababaihan. 

Dagdag ng GWP, isang 
babae ang namamatay ka- 


sa Kongreso. 

Nakiisa ang mga raliyista sa 
kababaihan sa buong mundo, 
laluna sa mga bansang binaba- 
yo ng matitinding krisis sa pu- 
litika. Ginunita ang araw na ito 
habang milyun-milyong kaba- 
baihan ang kumikilos, kasama 
ng kani-kanilang mga mamama- 
yan, sa mga protesta at pag- 
aalsa na ibinunsod ng masasa- 
ma at mapangwasak na epekto 
ng pandaigidigang resesyon. 
Sadyang angkop ang paggunita 
sa araw na ito lalupa't ang pan- 
daigdigang araw ng kababaihan 
ay pagpupugay sa mga kilos- 
protesta ng kababaihan laban 
sa masasamang epekto ng kapi- 
talismo. 

Nagkaroon din ng mga katu- 
lad na pagkilos sa Southern Ta- 
galog, Central Luzon, Bicol, Cor- 
dillera, Negros, Iloilo, Cebu, Bo- 
hol, Southern Mindanao, Caraga, 
Northern Mindanao at Socksar- 
gen. [AB] 


da dalawang oras dala ng mga 
kumplikasyon sa panganganak. 
Dagdag pa rito ang umaabot sa 
11 babaeng namamatay sa iba't 
ibang dahilan. Ang kalunus-lu- 
nos na kalagayan ng kababai- 
han, laluna ng kababaihang 
anakpawis, ang pangunahing 
dahilan para itulak ng GWP ang 
RH Bill. 

Ang sumusunod ay ilan la- 
mang sa masasaklaw na probi- 
syon ng panukalang RH Bill: 

> pagtiyak na mayroong sa- 
pat na bilang ng mga sinanay na 
komadrona sa mga komunidad 

> sapat na pasilidad sa mga 
pampublikong ospital sa bawat 
syudad at prubinsya para sa 
anumang pangangailangan ng 
mga nanganganak (obstetric 
care) at kanilang mga sanggol 

> sapat na pasilidad at mala- 
wakang edukasyon tungkol sa 
iba't ibang pamamaraan sa pag- 
paplano ng pamilya at pagbibi- 
gay ng espesyal na tuon sa ma- 


“RH Bill...,” sundan sa pahina 11 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


Mga residente 
ng North Triangle, 
muling nagbarikada 


MATAGUMPAY ang pagbibigo ng mga 
residente ng Sityo San Roque sa Ba- 
rangay North Triangle sa Quezon City 
sa muling tangkang demolisyon sa 
kanilang lugar. 

Noong Marso 15, muling nagbari- 
kada ang mga residente sa paligid ng 
komunidad matapos ipag-utos ni Ma- 
yor Herbert Bautista ng Quezon City 
sa House Committee on Urban Plan- 
ning and Development na isagawa 
ang demolisyon ng mga bahay sa lu- 
gar. Inilabas ang kautusan noon pang 
Marso 9. 

Madaling araw pa lamang ng Mar- 
so 15, nagtayo na ng barikada ang 
mga residente. Pansamantalang hi- 
narang ng mga kabataan ang kahaba- 
an ng Epifanio Delos Santos Avenue 
(EDSA) malapit sa North Avenue. Du- 
mating ang alas-12 ng tanghali pero 
walang dumating na demolition team 
kaya batid ng mga residente na nag- 
tagumpay ang kanilang pagkilos. 

Matatandaan na noong Setyembre 
2010, tinangkang wasakin ang mga 
bahay sa komunidad para bigyang- 
daan ang pagtatayo ng Quezon (City 
Central Business District (QC-CBD). 
Napigilan lamang ito dahil sa mili- 
tansya at matinding paglaban ng mga 
residente. 

Tinatayang aabot sa 25,000 na 
pamilya ang maapektuhan ng pla- 
nong QC-CBD sa buong North Triang- 
le at iba pang saklaw na lugar. 


“RH Bill...” mula pahina 10 


hihirap na pamilya at mag-asawang walang sapat 


N BALITA | 


Protesta sa kumpanya ng mga langis, inilunsad 


NAGLUNSAD ng kilos-protesta ang mga kabataan at estud- 
yante upang batikusin ang sunud-sunod na pagtaas ng 
presyo ng langis. Pinamunuan ng Anakbayan at League of 
Filipino Students (LFS) ang protesta sa tatlong malalaking 
kumpanya ng langis sa Makati City. Ayon sa Anakbayan, si- 
yam na beses na nagtaas ang presyo ng krudo (katumbas 
ng P7.35 kada litro) habang siyam na beses ding nagtaas 
ang presyo ng gasolina (katumbas ng P6.50 kada litro). Si- 
nabi rin nila na halos triple ang itinaas ng presyo ng la- 
ngis mula noong 2001. Mula sa P13.82 kada litro noong 
2001 ay sumirit na ito sa P46.05 kada litro ngayong taon. 

Una nilang pinuntahan ang upisina ng Petron at kina- 
lampag ang tarangkahan nito. Sinabi ng LFS na ayon sa 
pag-aaral ay overpriced nang P7.00 ang presyo ng lokal na 
mga produktong petrolyo. Kasunod nilang pinuntahan ang 
upisina ng Pilipinas Shell kung saan marahas na binuwag 
ang kanilang hanay ng mga elemento ng Makati Police at 
gwardiya ng kumpanya. Huli nilang tinungo ang upisina ng 
Chevron kung saan kinalampag din nila ang tarangkahan 
ng kumpanya. Ayon pa sa LFS, kontrolado talaga ng mga 
dayuhang kapitalista ang buhay ng mga Pilipino. Patunay 
dito ang pagdikta ng mga ito sa presyo ng langis. 

Samantala, hinamon naman ni Anakapwis Rep. Rafael 
“Ka Paeng” Mariano ang gubyerno na bigyang-pansin ang 
panukalang batas na inihain ng Anakpawis na nagbabasu- 
ra sa Oil Deregulation Law (House Bill 4317). Ayon kay Ma- 
riano, sa halos isang dekadang implementasyon ng deregu- 
lasyon, tanging mga dayuhang kartel ng langis ang nakina- 
bang sa batas na ito. Pinasan ng mamamayan hindi lamang 
ang presyo ng langis kundi ang epekto ng mga ito sa pre- 
syo ng mga pangunahing bilihin. Anila, dapat nang simu- 
lang talakayin ng Kongreso ang HB 4317 at maglatag ng 
alternatibong solusyon sa patakarnn hinggil sa langis, 
dagdag pa ni Mariano. 

Nakatakda ang malaking pagkilos ng iba't ibang sektor 
sa darating na Marso 31 laban sa Oil Price Hike. Nagpati- 
kim na rin ng tigil-pasada sa ilang bahagi ng Bikol ang 
mga drayber at opereytor noong Marso 16. 


> pag-abot sa kababaihan sa mga komunidad 


na rekurso para sa anumang serbisyong pangkalu- Sa malalayong lugar na hindi na naaabot ng lokal 


sugan 


> sapat na pasilidad at gamit at pagbibigay ng 


na serbisyong pangkalusugan 
> paglalakip ng edukasyon tungkol sa repro- 


espesyal na rekurso para sa mga bagong panga- duksyon at sekswalidad sa mga kurikulum ng mga 
nak at kanilang mga sanggol sa panahon ng mga “eskwelahan, mula ika-5 baitang hanggang ika- 


kalamidad at iba pang sakuna. 


> pagbibigay ng Philhealth ng maksimum na 


apat na taon ng hayskul 
> pag-obliga sa mga pribadong kumpanya na 


benepisyo para sa malalalang kasong may kaug- galangin ang karapatan ng mga manggagawa sa 
nayan sa reproductive health tulad ng HIV at “USaping Ito 


AIDS, breast at reproductive tract cancer, kumpli- 


kasyon sa pagmemenopos at iba pa 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


> libreng serbisyong pangkalusugan at mga 
produkto para sa pinakamahihirap na pamilya. [E 


11 


N BALITA | 


Bidyo ng pagtortyur sa mga rekrut na sundalo, 
lumalaganap 


IBINUNYAG ng Isnayp, grupong multimidya ng rebolusyonaryong 
kilusan sa Bicol ang isang bidyo na nagpapakita ng paggamit ng 
tortyur sa pagsasanay na isinasagawa ng AFP sa mga rekrut ni- 
tong sundalo. Ang 81⁄2 minutong bidyo ay inilagay ng Isnayp sa 
Youtube noong Marso 17 at umiikot ngayon sa Facebook. 

Ayon sa Isnayp, ang bidyo ay ibinigay sa kanila ng ilang dis- 
mayadong sundalo ng 9th ID ng Philippine Army na nakabase sa 
Kuta Elias Angeles, Camarines Sur. Ang 9th ID ang namumuno sa 
counterinsurgency operations sa rehiyon ng Bicol. Inamin ng 9th 
ID na ang bidyo ay kuha sa pagsasanay ng kanilang Training Unit. 

Samantala, nanawagan ang Bagong Alyansang Makabayan ng 
imbestigasyon ang pagmamaltrato at paggamit ng tortyur ng AFP 
sa mga sinasanay na rekrut na sundalo. 


Iligal na detensyon sa Central Visayas 


ILIGAL na inaresto at idinetine ng mga tropa at upisyal ng Cen- 
tral Command ng AFP (CENTCOM) ang limang myembro ng Kara- 
patan-Central Visayas noong Marso 19. Pilit ding kinuha ang isa 
nilang kasamang sugatan. 

Ayon sa Karapatan, nakaengkwentro ng mga sundalo ng 79th IB 
ang pinaghihinalaan nilang mga Pulang mandirigma noong Marso 
16 sa Sta. Catalina, Negros Oriental. Kinabukasan, nagtayo ng tsek- 
poynt ang mga sundalo. Noong Marso 19 ay kinumpronta ng mili- 
tar ang limang boluntir na dumaan sa tsekpoynt sa Barangay Mag- 
anod, Santa Catalina. Sila ay sina Christopher Sollano, Althea Sol- 
lano, Welchester Paglinawan, Manuel Batilla at Erwin Sinangote, 
lahat taga-Cebu City. Kasama nila noon ang sugatang si Marvin Vil- 
legas na taga-Cebu City rin. 

Ayon sa mga saksi, bigla umanong dumating ang isang puti 
na van at pilit isinakay dito si Villegas para dalhin daw sa isang 
ospital na di pinangalanan. Hindi pa rin inililitaw ng militar ang 
limang dinakip. 


Balikatan Exercises 2011, binatikos 


IGINIIT ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) ang pagbabasu- 
ra ng nakatakdang paglulunsad ng Balikatan Exercises 2011 sa pa- 
gitan ng mga sundalong Amerikano at mga pwersa ng Armed Forces 
of the Philippines. 


Mahigit 6,000 sundalong Agreement (VFA). Iginigiit ng 


Amerikano ang nakatakdang lu- 
mahok sa Balikatan Exercises sa 
darating na Abril 5-15. Isasaga- 
wa ang mga ito sa iba't ibang 
lugar sa Central at South Luzon. 

Ayon kay Renato Reyes Jr. 
pangkalahatang-kalihim ng BA- 
YAN, kailangang ihinto ng gub- 
yernong Aquino ang Balikatan 
2011 upang bigyan-daan muna 
ang pagrepaso sa Visiting Forces 


12 


BAYAN ang pagbabasura sa VFA 
na ginagamit ng mga sundalong 
Amerikano para makalusot sa 
paglabag sa mga batas ng ban- 
sa. Sa pamamagitan ng VFA, si 
Lance Corporal Daniel Smith na 
napatunayang nanggahasa kay 
Nicole noong 2005 sa Subic Bay 
Freeport ay nakalusot sa parusa 
at sa halip ay pinauwi sa US. 
Tutol din ang BAYAN na ilun- 


Laban sa pagmimina 
sa Northeast Cagayan 


MAHIGIT 4,000 mamamayan, 
karamihan mga magsasaka, 
ang lumahok sa isa sa pinaka- 
malalaking demonstrasyong 
inilunsad sa Gonzaga at Sta. 
Teresita, Cagayan noong Marso 
19. Ayon sa ulat ng National 
Democratic Front-Cagayan Val- 
ley, tinuligsa ng mga demon- 
strador ang pandarambong ng 
mga kumpanya sa pagmimina 
na Lianxing at Huaxia mula sa 
Taiwan. 

Kabilang sa mga lumahok 


sa kilos-protesta ay mga 
magsasaka mula sa mga 
barangay ng Cabambanan 


Norte, Cabambanan Sur, Magu- 
ing, Isca, Flourishing, Progres- 
sive, Smart, Paradise, Batan- 
gan, Calayan, Minanga, Callao, 
Tapel, Rebecca, Baua, Sta. 
Cruz, San Jose, Cabiraoan at 
Pateng sa bayan ng Gonzaga, 
at Barangay Mision at Dungeg 
sa bayan ng Sta. Teresita. 

Bago ito, mahigit 2,000 
mamamayan ang lumahok sa 
isang rali kontra sa pagmimina 
sa sentro ng Gonzaga. Sinun- 
dan nito ang isang porum na 
dinaluhan ng mahigit 400 per- 
sonalidad. 


sad ang Balikatan Exercises na 
walang itinakdang bilang ng 
mga sundalong papasok sa ban- 
sa at mga operasyong kombat 
na hindi alam ng gubyerno. 
Magiging balon din ng korap- 
syon ang Balikatan kagaya ng 
mga anomalyang nabunyag tu- 
lad ng paglustay sa pondong gi- 
namit sa mga nakaraang pagsa- 
sanay. 

Aabusuhin din ng VFA ang 
pamamalagi ng sundalong Ame- 
rikano kagaya ng ginagawa ni- 
tong pananatili sa ilang bahagi 
ng Mindanao. Ito ay patunay na 
pagyurak sa soberanya ng ban- 
sa, giit pa ni Reyes. 


ANG BAYAN Marso 21, 2011 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XLII Blg. 6 
Marso 21, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Kundenahin ang imperyalistang gerang 


agresyon sa Libya 


sang gerang agresyon laban sa bansang Libya 
Te inilunsad ng mga imperyalistang ka- 

pangyarihan. Walang pakundangan ang pag- 
yurak sa pambansang kasarinlan at karapatan ng 
mamamayan ng Libya na magpasya sa sarili nang 
isagawa ng US, France, United Kingdom at iba 
pang bansa ang pagpapaulan ng mga bomba sa 
syudad ng Benghazi nitong Marso 19 sa layuning 
pabagsakin ang rehimen ni Moammar Gadaffi. 

Ang pambobomba ay isinagawa matapos ila- 
bas ng UN Security Council ang resolusyon na 
pagbawalan ang paglipad sa himpapawid ng Li- 
bya. Binuo ang resolusyong iyon sa layuning had- 
langan ang gubyernong Gadaffi na gapiin ang ar- 
madong pag-aaklas ng ilang rebeldeng grupong 
suportado ng US. 

Sinimulan ang armadong pag-aaklas na ito no- 
ong kalagitnaan ng Pebrero. Sa suporta ng US, 
tinangkang sakyan ng mga armadong rebeldeng 
ito ang mga demokratikong kilos-protesta at ma- 
lalaking demonstrasyon sa North Africa at Mid- 
dle East at mag- upat ng mga #77 
katulad na paglaban sa Libya. 

Matapos ang ilang linggo, A 
nabigo ang mga ito na uli- se 
tin sa Libya ang mga 
dambuhalang demonstra- 
syon noong Enero at Peb- 
rero sa Egypt at Tunisia / 
na nagpabagsak sa mga f 
gubyerno roon. Kalau- 


asko 


nan, ang 
paglaban 

sa gubyer- 
nong Ga- p Si. dy | 
daffi ay na- GAL L 

limita sa (39 AA 

pag-aaklas F AUN f 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


Operation Odyssey 


Dawn PAHINA 3 


A 


VE 


Labanan ang rehimem- 
ng US-Aquino PAHINA 5 


ng maliliit na grupo ng mga armadong rebelde na 
naging madaling target ng kontra-opensiba ng 
mga pwersa ng gubyerno ni Gadaffi. 

Matapos mapaatras ang mga armadong rebel- 
deng ito sa iilang kuta nito sa Benghazi, nagpas- 
ya ang US at ang mga imperyalistang bansa na 
tuwiran nang manghimasok at maglunsad ng ge- 
rang agresyon laban sa Libya. Sa unang larga ng 
imperyalistang gerang agresyon, nagpaulan ng 
daan-daang missile mula sa mga barkong pandig- 
ma na nakaistasyon sa Mediterranean Sea at nag- 
palipad ng mga jet fighter sa himpapawid ng Li- 
bya. 

Matagal nang nais ng US na pabagsakin ang 
gubyerno ni Gadaffi. Ang gubyernong ito ay isa sa 
iilang gubyerno sa buong mundo na tumitindig 

para sa pambansang kasarinlan 

pA at lumalaban sa imperyalistang 
Nag patakaran ng globalisasyong 
JA neoliberal. Nagkakaisa ang 
IS mga imperyalista sa layuning 
fw wakasan ang paghahari ng 
gubyernong Gadaffi. La- 


EF p 
N pf” hat ng mga imperyalis- 
: (0 jv“ tang bansa ay nakiisa at sumu- 


suporta sa gerang agresyon at 


n EPS 
- 


orf. 


‘Aet Y- nag-aambag sa armadong pagsalakay sa 


F JN Libya. 
Sa kabilang panig, ang pagkakai- 
a sang ito ng mga imperyalista ay tanda 
rin ng kawalan nila ng tiwala sa isa't 
isa. Nag-uunahan ang mga imperyalistang 
kapangyarihan sa pagpwesto ng sarili bilang 
nakaiimpluwensyang kapangyarihan sa Libya 
sakaling magtagumpay ang layunin ng kani- 
lang gerang agresyon na pabagsakin ang 


gubyerno ni Gadaffi. 
Ang paglulunsad ng gerang agresyon sa 


Ika-100 Araw ng 

Kababaihang 

Anakpawis, ginunita 
PAHINA 11 


Mga tuntunin sa paglilimbag 

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


